WicipediA 


Montenegreg 


Iaith a siaredir yn Montenegro a rhai gwledydd cyfagos 
yw Montenegreg. Mae'n iaith swyddogol yn Montenegro 
(a bwrdeistref Mali Idos yn Serbia). Siaredir Montenegreg 
gan tua 500,000 o bobl. 

Gwyddorau 

Mae'r wyddor Ladin a'r wyddor Cyrilig yn cael ei 
ddefnyddio yn Montenegreg: 

Lladin Aa Bb Cc Cc Cc Dd Dzdz Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk L1 Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Ss Ss Tt Uu Vv Zz 
Zz Zz 

Cyrilig Aa E6 Bb Tr JJfl 55 Ee >K>k 3a 3á Hn Jj Kk Jln 
JLrb Mm Hh H>h> Oo nn Pp Cc Cc Tt T)î) Yy Otjo Xx U,p 
Hn IJp IHm 

Llythrennau a gafwyd ei cyflwyno yn 2009 ydi'r 
llythrennau sydd wedi praffu: (Ss/Cc) a (Zz/33). 
Cyflwynwyd y llythrennau er mwyn disodli'r deugraffau 
(sj/cj) a (zj/3j) 

Cyfeiriadau 


Montenegreg 

Crnogorski, IJpHoeopcitu 

Ynganiad IPA 

IPA: 


[tsrnogorski:] 

Siaredir yn 

D Montenegro 

Cyfanswm 

tua 500,000 

siaradwyr 


Teulu ieithyddol 

Indo-Ewropeaidd 


■ Balto-Slafaidd 


■ Slafonaidd 


■ De Slafonaidd 


- Serbo-Croateg 


■ Stocafaidd 


■ Dwyreiniol 


Herzegofinaidd 


■ Montenegreg 

Codau ieithoedd 

ISO 639-1 

Dim 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

srp 

Wylfa leithoedd 

- 



E gìnyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 
index.php?title=Montenegreg&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Montenegreg&oldid=4624112" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 16 Chwefror 2018, am 04:46. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyd^io'r Drwydded am fanylion pellach. 





































